2-/55 

CEEDDI CYMEUí 

CAN YR ADERYN DU. 

Y deryn du sy’n rhodio’r gwledydd, 

Ti a wyr yr hen a’r newydd, 

A ro’i dy gynghor i fachgenyn, 

Sydd yn curio er’s gwell na 'blwyddyn, 
A roi dithau gynghor i mi ? 

0 dere’n nes fachgenyn, gwrando, 

Gael gwyhod beth sydd yn dy flino, 

Pa un ai’r byd sy’n troi’n dy erbyn 
A’i curio yr wyt o gariad rhywun, 

A fyni di gynghor gen i ? 

0, nid y byd sy’n troi’n fy erbyn, 

Na churio ’rwy’ o gariad undyn, 

Ond gwel’d y merched glân yn pallu, 
Nis gwn b’le i droi fy mhen i garu, 

A roi dithau gynghor i mi ? 

0 myni di yr hen wraig w T eddw, 

A’i chod yn llawn yn ymyl marw, 

A’i gwartheg duon yn ei buches, 

Fe wna hono i ti fawrles, 

A íÿni di hon i ti ? 

Ni fynaf fi mo’r hen wraig weddw, 

Sy’ a’i chod yn llawn yn ymyl marw, 
Na’i gwartheg duon sy’n ei buches, 

I lanc tlawd ’dyw hon gyfaddas, 

Ni fynai’i mo honi lii. 

Wel, fyni dithau ferch tafarnwr, 

Sydd a’i phen yn llawn o synw’r, 

A’i chwrw a’i bir, a’i phorter parod, 
Yn derbyn arian boh diwrnod, 

A fyni di hon i ti ? 




ÜEEDDI CYMDU. 


Ni fynaf fì mo ferch tafarnwr, 

Sydá a’i phen yn llawn o synw’r : 
Pan bo’i phwrs yn prysur ]annchio, 
Llawer neiniog ddrwg fydd ynddo, 

Ni fynai’i mo honi hi. 

Wel, fyni dithau’r lan wniedyddes, 
Sydd gyda’i nodwedd fain a’i phinces ; 
Ti gai dy grys yn lan bob amser, 

Fe fyddai hono yn well na llawer. 

A fyni di hon i ti ? 

Ni fynaf fì mo’r lan wniedyddes, 

Sydd gyda’i nodwydd fain a’i phinees 
Pan fo arna’i eisieu nithio, 

Fe fydd gwynthrew ar eifdwylo, 

Ni fynai’i mo honi hi. 

Wel fyni di ferch yr hwsmon, 

Sydd yn gangen lawen dirion, 

A dyra’i harian i’r cornelau, 

A neidia naid am naid i tithau, 

A fyni di hon i ti ? 

Wel, can ífarwel f’o i ti’r ’deryn, 

Wei dyna’r ferch ’rwyf fi’n ymofyn, 
Tra llong ar for, a gro mewn afon, 

Ni fyna’i byth ond merch yr hwsmon 
Ffarw-el, ffarwel i ti. 


BALA; ABGHAFFWY.D GAN H. EVANS. 


